amriningin, 

Mánaðarrit til stuðnings kirlcju og lcristindómi íslendinga. 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 



RITSTJÓRI JÓN BJANNASON. 


14 - árg. 

WINNIPEG, JÚNÍ 1899. 

Nr. 4. 


Sálmnr, 

eftir síra Valdemar Briem, út af Matt. 5, 38 — 42 . 
(Lag: „Margt er manna bÖli(3“)- 

1. Heyr, hvaö herran segir, — 
hvernig rétt þú eigir 
breyta’ í heimi hér. 

Opna nú þitt eyra, 
aö þú megir heyra 
hvað hann kennir þér. 

Kenning hans er kærleikans. 

Taktu drottins eftir orðum, 
er hann mælti forðum: 

2. Hart á móti höröu, 
hér er sagt á jörðu; 
það er lögmál þitt. 

Milt á móti stríðu, 
miskunnar og blíðu 
ljúft er lögmál mitt. 

Veldu nú, hvort viljir þú 
fara eftir ilsku þinni 

eða gæzku minni. 



3. Ef aö ertu sleginn, 



5 ° 


einnig hinum megin 
kjóstu kinnhest j?ann. 

Ef þig einhver krefur 
um þaö, sem þú hefur, 
lát þaö laust viö hann. 
j)á mun sá, er þig réöst á, 
bljúgur iðrast syndar sinnar 
sökum mildi þinnar. 

4. Ef þig einhver neyðir, 
aö þú veg hans greiöir, 
eigi seinn þú sért; 
gjör þaö, ef þú getur, 
gjör þú enn ]?á betur 
en J?ú beöinn ert. 

Maður sá mun síðar pá 
aldrei framar aðra neyða, 
öörum veginn greiöa. 

5. Lán og gjafir láttu 
ljúfur burt, er máttu; 
sýn ei hörkuhót. 

Minst j?ess miklu fremur: 
mörgum sinnum kemur 
greiði greiða mót. 

Minst ei helzt }?ó, hvaö }?ér gelst. 
Ekkert gjör í gróða skyni 
guös j?íns fyrir vini. 

6. Girnst }?ú gott aö læra 
guðs af syni kæra, 

en j?ó allra bezt 
ást til allra manna, 
einkuin smælingjanna, 
j?ess er ]?urfa mest. — 

Drottin minn og meistarinn! 
í mér lát ]?ú endurskína 
ást og miskunn j?ína. 



5i 

,,Heimuriun“ á Iierðunum. 

Eftir sóra N. Stgr. þORLÁKSSON. 

Ég var að hugsa um goöasögnina hjá Grikkjurn um Atlas 
gamla, sem dæmdur var af Sevs sökum uppreistar, er hann 
hafði verið með í gegn guðunum, í álög þau, að bera heiminn 
á höndum sér og herðum. Hvort hann nokkurn tíma hefir 
átt að komast úr álögunum, veit ég ekki, en líklegast hefir 
ekki verið ætlast til þess. 

Sögn þessi minti mig á eitt, sem virðist vera töluvert al- 
gengt mein hjá oss. Vér eigum svo erfitt með að líta upp og 
sjá himininn. Drottinn vor og frelsari hefir að vísu farið 
upp til himins og lokið upp himninum fyrir oss, svo að fyrir 
hann getum vér litið upp og séð opin himin og séð almáttug- 
an föður, sem ber allan heiminn á föðurörmum sínum, gætir 
alls, hins smáa eins og hins stóra, og hefir vakandi föðurauga 
á högum, og fyrir sönnum heillum, allra barnanna sinna. En 
vér lítum ekki upp í ljósbjartan himininn. ,, Heimurinn ‘ ‘ á 
herðunum á oss skyggir á hann, svo vér sjáum hann 
ekki, enda er engin von til þess. Atlas, með byrðina 
sína á bakinu, hefir sjálfsagt verið alveg laus við að geta litið 
upp. Útsýnið hans hefir alt verið niður fyrir hann. Útsýnið 
vort verður hvorki hærra né bjartara, eins lengi og vér látum 
,,heiminn“ liggja oss á herðnm. það ætti enginn, í því á- 
standi, að furða sig neitt á því, þótt hann sjái ekki upp í him- 
ininn og útsýnið hans sé þröngt og dapurt. það er heldur ekki 
nema eðlilegt, þótt himininn gleymist, týnist úr meðvitund- 
inni, afmáist algjörlega, eða verði strykaður út úr lífs-gjörða- 
bók mannsins, þegar svona stendur á fyrir honum. 

þessi himin-myrkvi verður ekki á einu augabragði. 
Vanalega er smámsaman að draga fyrir himininnog fer undur 
hægt. Vér verðum marg oft ekki varir við það. Oss getur 
þess vegna fundist það svo eðlilegt, án þess að oss eiginlega 
detti í hug, að vér sjálfir séum orsök í því, að vér sjálfir höfð- 
um verið að velta ,,heiminum“ upp á herðar vorar, en farið 
hægt eins og skugginn á sólskífunni. 

Vér höfum jörðina dagsdaglega fyrir augunum, horfum á 



hana og hugsum um hana og lifum af henni, aö oss finnst, eöa 
,,liggjum eins og á brjóstum hennar 11 . Vér eigum í baráttu 
fyrir lífinu, heyjum þaö stríö, harðsótt margoft, og erum sí og 
æ að hugsa um það. Umhyggjurnar og áhyggjurnar í sam- 
bandi viö það koma eins ogsnjófíóö ofan úr íslenzkum hamra- 
beltum niður yfir oss. Oss finst eins og alt hvíli á oss og vér 
þurfum að sjá um alt. Vér sökkvum oss æ dýpra niður í hið 
jarðneska og stundlega. það dregur huga vorn æ nær sér og 
tengir hann æ fastar við sig. Vér verðum æ meir samgrónir 
lífinn hér á jörðunni. En meðan á þessu stendur, er ,,heim- 
urinn“ að smá færast upp á herðarnar á oss, en himininn 
smám saman að hverfa oss sjónum. Vér færumst æ nær jörð- 
unni, þar til hún verður oss alt; en um leið æ fjær himninum, 
þar til hann verður oss ekki neitt. 

Auðvitað er himininn sá sami, opinn og bjartur, þrátt 
fyrir það j?ótt vér breytumst, ]?ví guð er hinn sami, hann sem 
býr í himninum. Vér að eins byrgjum fyrir hann, með því að 
bera ,,heiminn“ á herðunum, f stað þess að hafa hann undir 
fótunum og láta hann lyfta oss nær himninum. 

Góðurinn minn, þú sem lest þetta, ef ]?ú finnur einhvern 
sannleika í }?ví, lofaðu honum þá að minna þig á það, að þú 
látir heiminn aldrei hylja fyrir þér himininn, en að þú hafir 
hann undir fótum þér og lítir upp í himininn til föður þíns, í 
Jesú nafni. Hann getnr borið heiminn á höndum sér og þig 
líka; enda gerir hann það áreiðanlega. Starfaðu svo að verk- 
inu þínu, en gleymdu ekki að líta upp til hans og láta það 
miða upp á við og lyfta sjálfum þér æ nær himninum. 

Ágríp af sögu ,,Gem;ral Coiincils“. 

Snemma á seytjándu öld hófst innflutningur lúterskra 
manna til meginlands þess er vér nú byggjum, Ameríku. Ár- 
ið 1613 stofnsettu Hollendingar nýlendu á Manhattan-eyju, 
þar sem New York-borg nú stendur. Flestir þeirra tilheyrðu 
reformeruðu kirkjunni; en þó voru fáeinir lúterskir menn 
jafnvel í fyrsta hópnum. Ekki óx samt tala lúterskra Hol- 
lendinga í Ameríku að miklum mun, og loks hverfur hið 
kirkjulega starf þeirra algjörlega úr sögunni. 



Lengra suSur með austurströnd Ameríku, þar sem nú er 
ríkið Delaware, settist að annar hópur lúterskra manna, Sví- 
ar. þeir stofnuðu þar nýlendu árið 1638. þeiráttuoft mjög 
örðugt með að fá nægilega prestþjónustu á sínu máli Og í sam- 
ræmi við sína trú. Börðust þó þeir og afkomendur þeirra 
mjög ótrauðlega fyrir því, að viðhalda trú feðra sinna; en þó 
kom að því, er tímar liðu fram, að þeir gleymdu sínu svenska 
þjóðerni, gengu í biskupa-kirkjuna ensku, og hurfu þess vegna 
úr sögu lútersku kirkjunnar. 

Áður en þessi svensk-lúterska starfsemi var með öllu lið- 
in undir lok, voru aðrir lúterskir straumar farnir að renna inn 
til þessa meginlands. Hin upprunalega, og um leið stærsta, 
lúterska þjóð heimsins var farin að senda syni sína og dætur 
hingað yfir um. Ekki er hægt með neinni vissu að staðhæfa 
hvenær hinn fyrsti lúterski þjóðverji sté fæti á land í Ameríku; 
en víst er það, að ekki átti sér stað neinn verulegur innflutn- 
ingur þeirra fyrr en árið 1683; og ekki var nein veruleg kirkju- 
leg starfsemi meðal þeirra fyrr en í byrjun átjándu aldarinnar. 
Um þau aldamót var all-mikill innflutningur hingað frá pýzka- 
landi, og hefir hann haldist fram á þennan dag. Mikill fjöldi 
þjóðverja er búsettur víðsvegar um öll Bandaríkin. Hafa þeir 
á þessari öld sezt að í stórum hópum í Ohio, Illinois, Wiscon- 
sin, Iowa, Missouri, og víðar í mið- og vestur-hluta Banda- 
ríkjanna og Canada. En allir hinir elztu þýzkir innflytjend- 
ur tóku sér bólfestu í austurhluta Bandaríkjanna, einkum í 
Pennsylvaníu. par mynduðu þeir stórar nýlendur, og þann 
dag í dag byggja afkomendur þeirra hinar sömu sveitir og eru 
því sem næst eins þýzkir eins og forfeður þeirra voru fyrir 1 50 
árum síðan. Jafnvel í stórborginni Philadelphia, í Pennsyl- 
vaníu, er einn hinn elzti þýzk-lúterski söfnuður í landinu enn 
algjörlega þýzkur,—þetta, jafnvel mitt í einni af hringiðum hins 
enska heims. prátt fyrir alt þetta er þó auðvitað mikill hluti 
afkomenda hinna upprunalegu þýzku landnema orðin nú ein- 
göngu enskumælandi og algjörlega ameríkanskur. 

Fyrsti lúterski söfnuðurinn meðal þjóðflokks þessa var 
stofnaður um byrjun átjándu aldarinnar. Fyrsti prestur 
þeirra var vígður, af svensku prestunum í Delaware, árið 1703. 



54 


Um tíma var hann hinn eini þýzki prestur í Ameríku og um 
langan tíma íjölguöu prestar mjög lítiS, og varö því lítiö úr 
kirkjulegri starfsemi, j?angað til Hinrik Melchior Muhlenberg, 
sem kallaöur er faðir lútersku kirkjunnar í Ameríku, kom 
hingað og hóf kirkjulegt starf meðal landa sinna árið 1742. 
Hann var ötull starfsmaður, hafði brennheita trú, innilegan 
kærleika, óbilandi þrek og var ósérplæginn. Hann hafði í fyrstu 
þrjá söfnuði, sem voru langt hver frá öðrum; en svo ferðaöist 
hann fram og aftur um Pennsylvaníu og víðar, þar sem prest- 
lausir þjóðverjar áttu heima. Ameríka var sókn hans. Hann 
ferðaðist á öllum árstíðum, í verstu veðrum, gegnurn veglausa 
eyðiskóga, og umkringdur af allskonar hættum. Hann var 
elskaður og virtur af öllum. Brátt fékk hann liðsmenn 
sér til aðstoðar, presta frá þýzkalandi. Söfnuðirnir fjölguðu 
og starfið varð víðtækara. Prestar þessir unnu í einingu, og 
áunnu sér alment hylli fólksins. Fólkið og prestarnir fundu 
til þess, að það væri æskilegt og nauðsynlegt að bindast fastari 
félagsböndum, til þess söfnuðirnir gæti haft styrk hver af öðr- 
um. Arið 1748 var því stofnað hið fyrsta lúterska kirkjufélag 
í Ameríku. þtað er kirkjufélag sem nú nefnist ,,Ministerium 
of Pennsylvanía“, og er það hið stærsta í kirkjufélaga-sam- 
bandi því sem nefnt er General Council. 

Stofnun Pennsylvaníu-kirkjufélagsins varð til mikils góðs. 
Betra skipulag komst á hina kirkjulegu starfsemi,—prestar 
vígðir, kirkjur bygðar, guðsþjónustuform útbúið, og starfið alt 
rekið af meira kappi og með meiri árangri. 

Með árinu 1821 hefst nýtt tímabil í sögu lútersku kirkj- 
unnar í Ameríku. þá var búið að stofna mörg lútersk kirkju- 
félög í landinu, og þá varð það að samkomulagi með þeim að 
ganga í kirkjufélaga-samband, sem sameinaði öll hin sérstöku 
kirkjufélög undir einni stjórn, án þess að eyðileggja sjálfstæði 
hvers félags útaf fyrir sig. þetta samband kirkjufélaganna, 
er þannig var stofnað, var nefnt „General Synod“, sem 
þýðir ekkert annað en allsherjar kirkjufélag. Pennsylvaníu- 
kirkjufélagið var frumkvöðullinn að því, að þessi félagsskapur 
komst á fót, en gekk þó úr honum að tveim árum liðnum, 
sökum misskilnings innan sinna eigin vébanda á tilgangi fé- 



55 


lagsskaparins. Ariö 1853 gekk samt Pennsylvaníu-félagiS inn 
í General Sýnóduna aftur og stóö í þeim félagsskap nokkur ár. 
General Sýnódan lifir og starfar enn, og hefir að mörgu leyti 
unnið lútersku kirkjunni í Ameríku mjög mikiö gagn. Strax 
á hinu fyrsta þingi sínu reyndi félagsskapur sá aö koma á fót 
lúterskum prestaskóla. það tókst eftir nokkur ár, og var 
skólinn stofnsettur í Gettysburg í Pennsylvaníu. Um langan 
tíma fékk meiri hluti lúterskra presta í Ameríku mentan sína 
þar. General Sýnódan vann ótrauSlega aS öSrum mentamál- 
um, aS trúboSi í Ameríku og eins mehal heiSingja, og studdi 
velferð lútersku kirkjunnar að miklum mun. 

þegar hér er komiS sögunni, fer ef til vill einhver að 
hugsa eitthvaS líkt þessu: Mér finst General Sýnóda þessi 
vera einmitt álíka félagsskapur og General Conncil. Ef þaS 
er rétt, og ef þaS er ennfremur satt, aS General Sýnódan sé 
hiS elzta af slíkum félögum í Ameríku, hvers vegna var þá 
veriS aS stofna General Council ? 

Vér skulum nú reyna aS gjöra grein fyrir því. Sú tilraun 
vor verSur, ef til vill, betur skilin ef menn hafa fylgst meS því 
sem á undan er sagt. 

Frelsis-stríS Bandamanna varS til mjög mikils hnekkis 
fyrir lútersku kirkjuna og allan kirkjulegan félagsskap yfirleitt. 
Skömmu þar eftir (1787) varð líka lúterska kirkjan aS sjá á 
bak sínum mesta manni, Dr. Muhlenberg. það má svo aS 
orSi kveSa, aS frá þeim tíma og þangaS til General Sýnódan 
var stofnuS, áriS 1821, hafi óáran ríkt í lútersku kirkjunni í 
Ameríku almennt. A þeim tíma var létt aS sá ýmsu illgresi í 
lútersku söfnuSina. þaS var líka gjört. þá var sáS því sem 
síðan hefir haldið áfram aS vaxa og hefir bakaS lútersku kirkj- 
unni mikið tjón. Vöxturinn var í fyrstu seinn og menn veittu 
þessu litla eftirtekt; en það átti eftir aS gjöra vart viS sig síöar. 
það, sem vér eigum við, er þetta: hópar af lútersku fólki voru 
að verSa ólúterskir, án þess þeir þó eiginlega vissu þaS. þessi 
ólúterska stefna byrjaði ef til vill um leið og menn voru aS 
verða ameríkanskir. MeS ensku máli, ameríkanskri mentan, 
ameríkönskum hugsunarhætti, og á meSan enginn lúterskur 
prestaskóli var til í landinu, var ekki óeðlilegt aS hiS amerík- 



Sö 


anska, ólúterska, reformeraða trúarlíf hefði mikil og varan- 
leg áhrif á menn, ekki síst þegar maður gáir að því, hvað trú- 
arlíf þetta er öflugt, fjörugt og hrífandi. j)etta hafði líka sín 
áhrif. Talsverður hluti lútersku kirkjunnar varð hrifinn af 
stefnu þessari, og tók að innleiða sumar aðferðir Meþódista í 
sínar eigin kirkjur og efa sum þau trúaratriði, sem eru ein- 
kennileg fyrir kirkju vora. Fyrir þessa orsök varð talsvert 
ólúterskur blær á miklu af starfi kirkjunnar. Annar flokkur 
var auðvitað til, og hann var stærri en sá sem vér nú þegar 
höfum lýst. Hann hélt fast við trú feðranna og reyndist trúr 
hinni lútersku kirkju. þessir tveir flokkar voru til innan Gen- 
eral Sýnódunnar þegar hún var stofnuð, og þeir hafa verið í 
henni alt af síðan. 

I fyrstu höfðu báðir flokkarnir mjög mikið umburðarlyndi 
hver með öðrum. Allur ágreiningur varð algjörlega að þoka 
fyrir innilegum, kristilegum kærleik, sem batt menn saman og 
kastaði þeim út í einbeitta baráttu fyrir velferðarmálum kirkju 
sinnar. þeir voru einhuga í því að byggja upp ameríkanska 
lúterska kirkju, sem gæti skipað heiðarlegt sæti meðal kirkju- 
deilda Bandaríkjanna. Nærri því öll lútersk kirkjufélög lands- 
ins voru um tíma í sambandi þessu, General Sýnódunni. 
þetta var gleðilegt fyrir þá sem unnu kirkju sinni heitt, og 
uppörfaði þá til þess að reynast henni trúir. Sú stefna varð 
því ofan á, að halda fast við játningarrit lútersku kirkjunnar. 
Stefna þessi fékk sitt mesta fylgi þegar Pennsylvaníu-félagið 
gekk, í annað sinn, í sambandið, árið 1853. Hin ólúterska 
stefna var því, um tíma, borin ofurliði. 

Hún varð um tíma að þoka; en það var langt frá því að 
hún væri dauð. Sumir merkustu prestar og guðfræðingar 
General Sýnódunnar höfðu opinberlega játað hina ólútersku 
skoðan sína. Samskonar stefna var rfkjandi að all-miklu 
leyti við prestaskóla hennar. Lítil áhersla var lögð á játn- 
ingarrit kirjunnar. Margir voru þeir sem ekki trúðu endur- 
fæðing skírnarinnar, né heldur hinni virkilegu nálægð Jesú 
Krists líkama og blóðs í kvöldmáltíðinni. Yfir höfuð var 
Pennsylvaníu-félagið andvígt stefnu þessari; og margir hinna 
yngri guðfræðinga, er þeir fóru að kynna sér betur hina lút- 





Kirkja Garðar-safnaðar. 







'JWcCartmy, 

-MlLTO^JfD 


Kirkja Garöar-safnaðar. 


























57 


ersku guðfræði þýzkalands, komust aS raun um, aö stefna 
þessi var bæði röng og skaSleg fyrir velferS lútersku kirkjunn- 
ar. Fremstur í flokki j?eirra, er þannig litu á málin, var Dr. 
Charles Porterfield Krauth, og átti hann af öllurn mönnum á 
þeim tíma, mestan þátt í endurreisn hinnar sönnu lútersku 
trúar meSal ensku-mælandi manna í Bandaríkjunum. 

Flokkarnir urSu æ andvígari hver öSrum, þar til loks kom 
aS því, áriS 1866, aS Pennsylvaníu-félagiS, fyrir fult og alt, 
sagSi sig úr lögum við General Sýnóduna. Fleiri kirkjufélög 
sögðu sig einnig úr, og varð um tíma all-mikill órói í hinu lút- 
erska kirkjulífi í Ameríku. 

þegar Pennsylvaníu-kirkjufélagiS var þannig á ný orSið 
eitt út af fyrir sig, fóru leiStogar þess aS virSa fyrir sér hin 
ýmsu lútersku kirkjufélög er stóSu fyrir utan General Sýnód- 
una. pegar hér er komiö sögunni voru pjóSverjar farnir aS 
flytja inn í vesturríkin og jafnvel búnir aS stofua stór kirkju- 
félög í Wisconsin og Iowa, en þó sérstaklega í Missouri. þar 
var mjög öflugt kirkjufélag komiS á fót, og var Dr. Walther 
leiöandi andinn í því. Stefna félags þessa var mjög eindregin 
íhaldsstefna viSvíkjandi öllu því sem var lúterskt. Dr. Walther 
hafSi eitt augnamiS, og þaS var aS halda fast viS sextándu og 
seytjándu-aldar guðfræSi lútersku kirkjunnar. J)ví augnamiSi 
hélt hann fram meS miklum hæfileikum og frábærum dugnaði; 
en félag þetta sýndi enga löngun til aS samlaga sig bræSrum 
sínum í austurríkjunum, né heldur hafa þeir nokkurn tíma síöan 
sýnt hina minstu tilhneigingu til þess. þeir eru svo strangir 
og miklir íhaldsmenn, að þeir álíta Pennsylvaníu-félagiS ekki 
lúterskt nema aS nafninu til. 

Auk þjóSverja voru einnig NorSmenn, Svíar og Danir 
farnir aS flytja inn í Bandaríkin og jafnvel búnir að stofna 
nokkur kirkjufélög. Eitt af þeim var Augustana Sýnódan 
svenska, er ávalt hefir mjög eindregiS sýnt sig aS hafa lúterska 
íhaldsstefnu, en unr leiS heitan, persónulegan kristindóm. 
Ennfremur var kirkjufélag eitt, sem hafði aSal stöSvar sínar í 
Ohio. þaS var eitt af hinum elztu lútersku kirkjufélögum í 
landinu. J)aS hélt alt af svo fast viS kenningar Lúters, að 
það hafði aldrei samlagað sig General Sýnódunni, 



5 ^ 


þannig stót 5 u þá flokkar um áriö 1867. Öörum megin 
var General Sýnódan, sem þá var talsvert ólútersk í anda; 
hinum megin var Missouri Sýnódan, sem var bæöi einstreng- 
ingslega þýzk og lútersk. Hvorugum þessara flokka gat Penn- 
sylvaníu-félagiö samlagað sig. það fylgdi miölunarstefnu, og 
það voru ýms önnur kirkjufélög, sem litu svipað á málin. 

Arið 1867 kom félögum þessum saman um það, sér og 
stefnu sinni til styrktar, að mynda annað félaga-samband, að 
liinu ytra fyrirkomulagi ekki ósvipað General Sýnódunni. 
þetta nýja félaga-samband var, og er enn, nefnt ,,General 
Council“. Nafnið er hið sama sem á ensku máli er haft yfir 
hina fyrstu almennu kirkjufundi, er haldnir voru til að ræða 
ýms hin stóru ágreinings-atriði og þýðingarmiklu mál í forn- 
kirkjunni, og þýðir nafnið eiginlega ekkert annað en almenn- 
ur kirkjufundur eða allsherjar ráffstefna. Nafnið lýsir tals- 
vert eðli félagsskaparins. Hvert félag fyrir sig, sem myndar 
þetta samband, heldur sínu eigin sjálfstæði og ræður sínum 
eigin málum alveg eins eftir sem áður; en til þess að vernda 
það málefni sem þeim er kærast, finst kirkjufélögum þessum 
að þau geti haft styrk hvert af öðru með því að bindast félags- 
böndum, hafa ráðstefnu þessa á vissum tímum og vinna bróð- 
urlega og sameiginlega að viðhaldi og vexti vors lúterska 
kristindóms á meginlandi þessu. þess vegna er sambandið 
nefnt General Council. það á að vera það sem nafnið bendir 
til: bróðurleg og hjálpleg ráðstefna kirkjufélaga þeirra, er 
mynda sambandið. Vald ráðstefnunnar er aðallega ráð- 
leggjandi. 

Stærstu félögin og þau, sem áttu mestan þátt í stofnan 
General Councils, voru Pennsylvaníu-félagið og Augustana 
Sýnódan svenska. þau félög eru enn hin stærstu í samband- 
inu. Hið fyrra telur 127,000 fermda meðlimi. það á einn 
lærðan skóla, Muhlenberg College í Allentown, Pa. Hið síð- 
ara telur 110,000 fermda meðlimi, og á fjóra lærða skóla: í 
Rock Island, Illinois; St. Peter, Minnesota; Lindsborg, Kans- 
as; og East Orange, New Jersey. Næst félögum þessum að 
meðlima fjölda eru: Pittsburg Sýnódan, erstendur fyrir Thiel- 
skólanum í Greenville, Pa., og New York-kirkjufélagið. Yms 



59 


smærri félög tilheyra einnig sambandinu. Alls tilheyra þv{ 
níu kirkjufélög, er samtals telja 347,268 fermda meðlimi. 

Á stefnu General Councils hefir þegar veriö drepið. Sam- 
bandið var myndað í j?ví augnamiði að berjast fyrir sönnum 
lúterskum kristindómi, en verjast ólúterskum anda og stefnu, 
sem umkringir oss á alla vegu í þessu landi og vill svelgja oss 
í sig. Sambandið hefir líka alt af haldið fast við hina lútersku 
trú feðranna, og aðhyllist það öll játningarrit lútersku kirkj- 
unnar; sambandið er því strang-lúterskt, án þess það, að öllu 
leyti, aðhyllist íhaldsstefnu Missouri Sýnódunnar. þetta er, 
í stuttu máli sagt, stefna General Councils. Sambandið hefir 
fylgt stefnu sinni eindregið og vel, og hefir það líklega gjört 
meira en nokkurt annað félag til að gjöra sannlúterskan krist- 
indóm kunnugan hinum ameríkanska umheimi. Framh. 


r 

Frá Islanili. 

Eftir sera Jónas A. Signrjsson. 

IV. 

Á Vopnafirði stóð skipiðvið. Kauptúnið, sem er í dá- 
litlum vexti, er norðan fjarðarins gegnt Krossavík, þar sem 
þeir Geitissynir bjuggu—hinn frægi þorkell og hinn fagri þiðr- 
andi, hinn þriðji fegursti og einn hinn bezti íslendingur forn- 
aldarinnar. Sveitin er björguleg. Ég var að hugsa um það 
sem einn hinna stærri spámanna þjóðarinnar, þorvaldur Thor- 
oddsen, segir (Andv. 22. ár, bls. 51) um Vopnafjörð: ,,þó 
hefir átumein norðurlands, Ameríkuflanið, gjört þessum sveit- 
um mikinn baga eigi síður en öðrum“. Ég fann, að þó ég 
hafi engan þátt átt í þessu Ameríkuflani, hlyti ég að skoðast 
sem óheillavættur, óvinur eða uppreistarmaður, vargur í vé- 
um. — Samt fór ég í land, og gekk út að Leiðarhöfn ásamt dr. 
Lansdell, sem ég áður nefndi, til að skoða varpið þar. En 
ég sannfærðist um það, að Ameríkuhatrið er bræðrunum 
heima sízt heillavænlegra en vesturfarirnar, sem þessum ísl. 
embættismanni þóknaðist að nefna Ameríkuflan. það virðist 
einnig fara ofurlítið í bága við þessa skoðun, að útflutningurinn 



6o 


til Ameríku sé hiö eina eöa aöal böl norðurlands og líklega ís- 
lands, sem einn sögufróöur prestur, séra Jrorkell Bjarnason, 
segir í sama árg. Andv. bls. 87, aö 1854 hafi 36. hver maöur 
á íslandi verið á sveit. En 35 árum síðar, 1889, rétt um 
þann tíma, sem flestir flýja til Ameríku, er 18. hver maður 
sveitarþurfi. Nú hefir vitanlega fleira af fátæklingum og 
snauðum mönnum flutt vestur, en af efnabændum, kaupmönn- 
um, embættismönnum og öðrum atvinnu-veitendum. Og 
meðan ástandið er þannig heima fyrir, meðan fróðleiksmenn- 
irnir heima kenna öfugu fyrirkomulagi eða ólagi ]?ar um þessa 
afturför, meðan sveitarþyngsli margfaldast og landið sér ekki 
betur um börn sín en þetta, má enginn sanngjarn maður lá 
náunganum, þó hann eða Islendingar kjósi heldur að leita til 
Ameríku en að lifa á hreppnum heima. 

Margar þjóðir, sem eru á undan íslendingum og ekki 
hafa 1 8. hvern mann á sveit og sviftan rétti, hafa sent börn 
sín hingað vestur, og það orðið báðum hlutaðeigendum til 
góðs. — En svo heyrði ég ofur lítið annað þessa stuttu stund, 
sem ég var á Vopnafirði, en þessa rödd, ávítunar-rödd manns- 
ins sem ég nefndi. þar heyrði ég hið , .fyrsta lóu-kvak“. 0, 
hve það gladdi mig, þetta ferðlúna barn íslands, að heyra 
lóuna ávarpa mig sem aðra! Hve ólíkar eru þær raddir, sem 
drottinn sendir Oss, þeim röddum, sem vér, eigingjarnir menn, 
frainleiðum. Ég fór að bera það saman í huga mínum. Eitt 
eldra íslenzka skáldið kvað um, að það væri betra að búa við 
birni og ljón ,,en blindar þjóðir jarðar“. Hvað þá að búa á 
meðal þess sem er saklausast í náttúrunni og himninum næst! 

Veðrið gekk til batnaðar og varð svo blítt sem framast 
má verða. Nú undi ég mér við ísland. Mér fanst kvöldið 
þetta, sem ég fór fyrir norðan land — Rifstanga, Sléttu 
og Tjörnes—eins og væri það einhver brúðkaups-aftan milli 
mín og íslands. Náttúran var alveg dýrðleg. Miðnætur- 
sólin gekk aldrei til hvílu, vakti með oss og yfir oss, sem 
þarna vorum á ferð fyrir norðan heimskautsbaug. Enginn 
maður á skipinu lét heldur aftur augun. það blakti ekki hár 
á höfði. Ekkert ský sást á lofti. Fjöllin voru að láta taka 
mynd sína í faðmi fjarðanna. Hver einasti maður hlaut að 



6 i 

óska eftir, að æfin og lífiö og löndin líktust þessu,—að sjá það 
alt, sjá meira, sjá sem lengst hina dýrðlegu útsýn íslenzkrar 
vornáttúru, sem þarna vaggaði oss við skaut sitt svo dæma- 
laust kærleiksrík og móðurleg. ■— Kærleikurinn var svo mikill, 
að hann hlaut að halda fyrir manni vöku, —enda andlega. — 
Skáldið kvað: ,,Ég uni mér ekki’ út í Máney“, en mér leizt 
hið gagnstæða. þær stöðvar drógu mig að sér, svipað og 
sagt er um málminn þar í jörðu, að hann dragi að sér og trufli 
segulnálina. 

Hið eina, sem ég sá ljótt og hér um bil hið eina hrygðar- 
efni mitt á þessari leið minni fyrir austan og norðan land, var 
mjög öldrukkinn prestur,—nokkuð, sem ég hefi aldrei séð þau 
ár, sem ég hefi dvalið fjarri íslandi. 

Að morgni hins 23. júní var komið til Húsavíkur. þar 
fór ég í land ásamt dr. Lansdell og konu hans. Æðstu em- 
bættismenn sýslunnar búa þar í kaupstaðnum, og fékk ég að 
sjá þá. Nokkra hinna skrifandi þingeyinga sá ég einnig í 
svip. Ég heimsótti þórð kaupmann Guðjohnsen. Fann ég, 
að hann skildi sérstaklega vel ástand lands og þjóðar, ekki 
sízt hina kirkjulegu hlið þjóðlífsins. Hjá honum fann ég að 
máli prestinn af Sauðárkrók, séra Árna Björnsson, mjög góð- 
mannlegan og prúðan prest. Hann var þar á ferð. Var 
minst á hinn nýafstaðna prestafund á Sauðárkrók, hinn fyrsta 
fund af þeirri tegund, sem svo mikið þótti koma til. Eru 
slíkir fundir allrar virðingar verðir. Sauðárkróks-fundurinn 
lýsti áhuga og gekk vel, þó einstök atriði hefðu verið betur á 
annan veg. — Ásamt dr. Lansdell heimsótti ég Húsavíkur- 
prestinn, séra Jón Arason. Hann er bróðurson séra Matthí- 
asar Jochumssonar. Tók hann okkur mæta vel og veitti góð- 
an beina. Dr. Lansdell var margspurull um kírkjulífið; tjáði 
prestur ýmsa anmarka á því og lét í ljósi hrygð sína yfir and- 
lega ástandinu þar. Hann sýndi okkur kirkju kaupstaðarins 
og grafreitinn, og ber hann langt af kirkjunni. Stórfurðaði 
mig á, hve lítil og þröng kirkjan var og ósamboðin framfara- 
anda fólksins á þeim stöðvum. þeir, sem nefnt hafa kirkjur 
Vestur-íslendinga skeinmur og marg-óvirt alla kirkjulega starf- 
semi hér vestra, ættu að stinga hendinni í eigin barm og 



Ö2 


skoöa kirkjur sumra helztu kauptúnanna og framfara-stöðv- 
anna á ættjöröunni. Hiö alkunna vísuorö Bjarna Thoraren- 
sens: „Maöur horföu þér nœr , liggur í götunni steinn“, á þar 
sannarlega viö. 

Kirkjan í Húsavík gaf mér ástæöu til ýmsra alvarlegra 
hugleiöinga. Ég held aö mér hafi fundist hún eins og sumum 
köppum finst kirkjan andlega: lág og þröng. Hún var einnig 
fyrsta guöshúsiö, sem ég hafði séð og skoðaö í sveit hinna 
stórhuga þingeyinga, talsmanna framfaranna, föðurlandsástar- 
innar og framtíöarinnar. það er stundum eins og alt j?etta 
framfara-hjal komi ekki fram í verkinu, aö minsta kosti ekki í 
andlegri starfsemi. pað gengur nokkuð mikið af andlegri 
áreynslu á íslandi í kaupfélags-brask, sveitastjórnar-þras og 
stjórnarskrár-rifrildi. Menn tala og lesa feiknin öll um slík 
mál, en skilningurinn og að ná takmarkinu fer hægra. það 
er ekki alveg ólíkt hinni ytri náttúru landsins. par er nóg af 
eldsumbrotum og eldgosum, á sama tíma sem ís og jöklar 
vinna sín verk. Og afleiðing eldsumbrotanna er jafnan: 
hraun og útbrunnir eldgígar. Feginn vil ég nú óska, að þessi 
andlegu eldsumbrot og eldgos í landinu færi íbúum þess eitt- 
hvað betra og þarfara en brunninn gíg og bráðið hraun. 

Kirkjuleg verk sitja á hakanum, eru jafnan hjáverk, eins 
og nú er ástatt—og ganga eins og hjáverk og nauðungariðja. 
Manni hlýtur aö koma til hugar munnmæla-saga um einn 
gamlan prestaöldung, sem átti að hafa sagt eitt skifti er hann 
kom úr kirkju og sá hvar heylest fór hið efra fram hjá kirkj- 

unni: ,,F.bróðir að bjarga sér, en ég má sitja í þessum 

fj.. .. “. Ég er ekki alls óhræddur um, að sumir framfara- 
mennirnir nú hafi skoðun í ætt við þessa. Ég hef séð og heyrt 
nóg er bendir til þess. það dylst heldur engum, að þingey- 
ingar hafa lagt drjúgan skerf til opinberra mála á síðari tíð, 
en frekar minnir það flest á heybandsferðir á sunnudag en 
messugerðir, eöa jafnvel messuferðir. 

Sú var einnig tíðin, að ungur og efnilegur pingeyingur, 
Finnbogi hinni rammi (upprunalega nefndur Urðarköttur), 
sagði við konunginn á Grikklandi, sem var vel kristinn og 
spurði um átrúnað Finnboga: ,,Ég trúi á sjálfan mig“. En 




63 


síSar í sögu hins mikla kappa stendur: ,,Svá er sagt, þá ef 
kristni var boðuö á íslandi, sá fagnaðr, er öllum hefir mestr 
vorðit, at engi varð fyrr til né skjótari enn Finnbogi enn rammi 
að játa því með þorgeiri móðurbróður sínum; var hann ok 
jafnan síðan formælandi þat at styrkja ok styðja sem hinir á- 
gætustu menn boðuðu; varð oksjálfur vel kristinn". Lét hann 
gera kirkju á bæ sínum og fékk til presta.—þannig hugsa ég 
mér framför hinna efnilegu og framgjörnu frænda þeirra þor- 
geirs og Finnboga. 

Meðan ég dvaldi í Húsavfk var veður hið blíðasta ognátt- 
úran í sínum sparifötum. Mjög var alt vorlegt, sunnanátt í 
lofti og stóð hægur vindblær af Vindbelgja(r)fjalli. Margir 
farþegar bættust við til Akureyrar, þar á meðal einn Vestur- 
íslendingur, sem ég hafði áður þekt vel, Sig. Sumarliðason. 
Ferðin um Skjálfanda, hjá Flatey og inn Eyjafjörð gekk eins 
og við hefðum haft óskastein innanborðs. Aldrei hefir mér 
liðið betur á sjó. þegar inn kom til Eyjafjarðar, var kominn 
stinnur sunnan-kaldi. Mér fanst hann virkilega ,,blíðheims- 
blær“. Sú innsigling þótti mér eitt hið fegursta, er ég sá við 
ísland. Byggingar bænda bera víða vott um atorku og um- 
bætur. Timburhús eru þar víða hjá bændum út með öllum 
firði, að austan og vestan. Eyjafjörður er fögur sveit, og því 
full von þó séra Matthías kvæði: ,,Eyjafjörður finst oss er, 
fegurst bygð á landi hér“. 

Mér datt í hug á leið minni inn Eyjafjörð, með vængja- 
flug vindarins umhverfis, frásagan um sending Haraldar 
Gormssonar, Danakonungs, þegar hann sendi íslendingum 
sinn fjölkyngis-fulltrúa í hvalslíki, er hefna skyldi þess, að 
þeir kváðu níðvísu fyrir nef hvert um konung. þá kom út 
fjörðinn fugl svo mikill að við fjöll tók, svo hvergi varð inn 
komist til fjarðarins! Ég hafði nú ekki komið í neinu hefnd- 
arskyni til íslands né Eyjafjarðar—þó einhverjum kynni ef 
til vill að finnast—, enda tóku landvættir mér að minsta kosti 
margfalt betur en þessum danska konungs-fulltrúa forðum. 

-<- 

I marz-blaði ,,Sam.“ (bls. 16) stendur, að Fyrsta lúterska kirkja í 
Winnipeg: sé elzta ísienzka kirkja bér vestra. Þetta er skakt, — að eins 
satt að því leyti, að hún var vígð fyrst allra íslenzkra kirkua hér. fhj 



Ö4 


kirkja Víkursafnaðar, að Mountain í Norður-Dakota, talsvert elcíri, þótt 
ekki væri hún vígð fyrr en á miðju sumri 1888. Hún var bygð þegar 
sumarið 188á; bj r gging hennar lokið þá í ágústmánuði, eins og segir í 
sögú Víkursafnaðar, sem stendur í 3. árgangi ,,Sam.‘‘ 

-- 

Myndir þær, sem birtast í þessu blaði ,,Sam.“, eruaf kirkju Garðar- 
safnaðar, utan og innan. Kirkjan er rúmgott og ánægjulegt guðsþjón- 
ustuhús, og er hin prýðilegasta eign fyrir söfnuðinn. Hún var bygð 
árið 1888, vígð á kirkjuþingi. 26. júní, 1892. Hún er metin 83,800 virði. 


Séra Jón Bjarnason (ritstjóri „Sam.“) og kona iians, frú Lára, 
ásamt fósturbörnum þeirra, Theódöru og Friðrik — og einnig prestur 
Garðar-safnaðar í Norður-Dakota, séra Friðrik J. Bergmann — lögðu af 
stað til íslands hinn 17. maí síðastliðinn. Þau bjuggust við að koma 
við bæði í Norvegi og Danmörk á þessari ferð sinni og verða að heiman 
um sex mánaða tima, 


Frézt hefir, að Stefán Pálsson, sem nú hefir nýlokið guðfræðisnámi 
í Philadelphia, Pa., hafi tekið köilun frá lúterskum söfnuði í bænum 
New York. 


— Hjá ritstjöra ,,Sam.‘‘fást nú íslenzkar biblíur og nýja testament 
frá brezka biblíufélaginu). Biblían kostar $1.45, nýja testamentið 60 cts. 


ilr. Magnús Pálsson, 309 % Elgin Ave., sendir ,,Sam.“ út. 


Ilr. Jón A. BLöndal, 207 Pacific Ave., Winnipeg, er féhirðir ,,Sam.“ 


,,EIMREIÐIN“, eitt fjölbreyttasta og skemtilegasta tímaritið á ís- 
lenzku. Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti 
Fæst hjá H. S. Bardal, S. Bergmann o. fl. 


,,KENNARINN“, mánaöarrit til notkunar við kristindómsfrœðslu barna í sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kemur út í Minneota, Minn. Árgangurinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjóri séra Björn B. Jónsson. Út^. S. Th. Westdal. 


,,ÍSAFOLD“, iang-mesta blaðið á íslandi, kemur út tvisvar í viku alt árið; kostar 
i Ameríku $1.50. Halldór S, Bardal, 181 King St,, Winnipeg, er útsölumaðr. 


„VERÐI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarril Jeirra séra Jóns Helgasonar, séra 
Sigurðar P. Sívertsens og Haralds Níelssonar í Reykjavík — til sölu i bókaverzlan 
Halldórs S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cts. 


,,SAMEININGIN“ kemur út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vesturheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrirfram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), FriðrikJ. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Björn B, Jónsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 





